SAMEININCIN. 


Mánaðarrit til stuSnings kirkju og kristindómi íslend- 
inga , gejið út af Hinu ev. lút. kirkjufélagi 
íslendinga í Vestrheimi. 



SEYTJÁNDI ÁRGANGR: 

1002-Jfebr. 1003. 


RITSTJÓRI 

Jón Bjarnason. 


útgXfunefnd: 

Jón Bjarnason, Friðrijc J. Bergmann, Ólafr S. Þorgeirsson, 
Björn B. Jónsson, N. Steingrímr Þorláksson. 


WHOnTIPEG- 

PRENTUÐ f PRENTSMIÐJU LÖGBERGS. 



IIÍ 


ie zet 1 jsr i z 

Bls. 

Upprisan. Páskaprédikan eftir ritst. ,,Sam.“. . 49—59 

Fjárráð vor Prédikan í kirkjuþingsbyrjan eftir séra N. Steingrím 

Þorláksson .. 81 — 85 

Drottinn kallar. Prédikan eftir séra Björn B. Jónsson .. . .138—142, 151—156 

Loftið þrungið af kærleika. Föstuhugleiðing eftir séra N. Steingrím 

Þorláksson. 2—4 

Seytjándi passíusálmrinn og texti sá, sem þar er lagt út af. 5 —12 

I skugga hins almáttuga. Eftir séra Rúnólf Marteinsson . 18—20 


Að trúa kristilega. Inngangsrœða á trúarsamtalsfundi eftirséra Frið- 

rik J. Bergmann . 38—47 

,,Við grafir einatt grátum vér“. Páskasálmr eftir séra Valdem. Briem 1--2 

,,Kirkjan stríðandi". Sálmr eftir sama . 17 

,,I Paradís forðum plantað var“. Sálmr eftir sama . 33— 34 

,,Nú dró yfir austrið daprt sky ‘. Sorgarskýið á Stóranúpi Eftir- 

mæli orkt af hr. Benedikt Gröndal . 97—98 

,,Eg lifi og eg leita þín“. Sálmr eftir hr. Benedikt Þ. Grcndal .... 113—114 

,,Krists kæru vinir“. Kirkjuvígslusálmr eftir hr. Magnús Einarsson 126 

,,Sálarhagr héraðsbúa". Annar kirkjuvígslusálmr eftir sama. 127 

,,Ein veit eg systkin svo inndæl og blíð“. Náðin og sannleikrinn. 

Sálmr eftir séra V. Br. 129—130 

,,Kom blessuð til vor, blíða nótt“. Jólasálmr. Eftir séra Steindór 

Briem. 145 —T46 

,,Nú litlu fagna börnin, því ljósin skær og björt“. Barnasálmr á jól- 

uaum Eftirsama. 147 

,,Ó, drottinn guð, mér refsa ei í reiði“. Sálmr eftir sama út af 6. 

Davíðs sálmi. 177—178 

Blómstrfrœin. Sœnsk líkingarmálssaga.. 34—38 

Engin gild mótmæli. Saga eftir Ian Maclaren .. 71 — 79 

Nýja Islands-ferð (J. Bj.) . 20-24 

Prestaskortrinn. Eftir séra Björn B. Jónsson.12—16 og 24—30 

Nýja skcðanin á biblíunni (,,Lutheran“ og ,,Independent“). 27—30 

Smávegis um biblíu-,kritíkina‘. Eftir Karl Vold. 59—65 

Kirkjuþingið. 65—69 

Björn Jónsson. Minning hans látins (J. Bj.)... 69—71 

,,Hneykslist þeir þá!“ (J. Bj.). 85—90 

Reuel eða Jetró og Hóbab .. 93—96 

Hin hærri ,kritík . Eftir séra Rúnólf Marteinsson. 

.. 102—106, 118—121, 133—138, 166—171 






























IV 

Vísindaleg rannsókn, sem styðr ritvissu Mósesbókanna (dr. Tristram) 114—118 
Hvernig stóð á því, að múrar Jeríkó-borgar hrundu? Eftir dr. H. 

Clay Trumbull.. 130—133 

Jólin í Betlehem (,,Ulustrated Home Journal“'. 147—151 

Kenningunni um hina mannlegu niðrlæging Jesú misbeitt. Eftir 

J. C. Iíeuch. . 161—166 

Jóh. 1, 9 og Jóh. 12, 27 — 28 .. 171—172 

Trúin og biblíu-,kritíkin‘. Eftir J. C. Heuch. 178—184 

Allsherjar bandalagið. Eftir séra Jón J. Clemens . 90—92 

Athugasemd ritstjóra.... 93 

Skilyrðin fyrir því, að maðr sé hœfr sunnudagsskólakennari. Eftir 

hr. Ó. G Anderson . .... .... . 98—102 

Söngrinn í sunnudagsskólum. Eftir hr. Jóhannes S. Björnsson. 122 —126 

Hvers þarf bandalagið helzt? Eftir I. J. 156—160 

Aldamót XI . . 30—31 

Skólaljóð. 31—32 

Lúkasar guðsp. Inýja þýíingin) . 32 

Ritgjörðin í , ,Eimreiðinni“ eftir hr. Jón Jónsson um alþýðuskólana í 

Danmörk . 32 

Lúter deyjandi mynd) . . 79—80 

Nýtt prédikanasafn H. H.). Eftir séra Friðrik J Bergmann. 106 —110 

Gjörðabók kirkjuþingsins 1902 112 

The Liturgy of the Icel. Church (F. J. B.). 128 

•lóhannesar guðspjall nýjaþýð.j . 143—144 

111 . Homejournal .... ióo 

Bók Heuchs biskups ,,Mod Strömmen“. ‘' . 175—176 

..Crossing the Bar“. 184—186 

Postulasagan . 190 

Islenzku-prúf við Wesley College . 47—48 

Mikleyjar kirkja vígð . 110—m 

Þrír trúarsamtalsfundir 'Mikley, Selkirk, W.pegj. m 

Séra Friðrik J. Bergmann setztr að í Winnipeg .. 112 

Séra Jón J. Clemens orðinn prestr ensk-lút. safnaða. 112 

Missíónarferð séra Rúnólfs Marteinssonar til Þingv. nýl. 112 

Missíónarferð séra Fr J. Bergmanns til Mouse River.. 112 

Missíón hr. Pétrs Hjálmssonar: a) í Þingv. nýl. o. s. frv. 127—128 

bií Alberta. 174—175 

c) í Pine Valley og Roseau. 187—188 

Trúarsamtalsfundir í Minnesota (B . . 142—143 

Bréf frá ísl.. biblíufélaginu .. 172—173 

Arslokahátíð sd skóla Fyrstu lút. kirkju í W.peg . 173—174 

Bendingar til kirkjugöngufólks [F. & F.]. 186—187 

Til tveggja ísl. byggða [F.J .B.]. 188—190 

Kirkjublað séra Jóns J. Clemens.. . 190 

Prestsköllun í Argyle. igo 

Bandalag á Gimli. 190 

Bandalaga-heimboð. 190—191 


Gjöf í missíónarsjóð. 16 

Gjafir í skólasjcð. ..65, 96, 128, 160, 176 

Bókagjafir. ..96, 144, 191—192 

Bókakaup . 176 

Leiðrétting . 144 

Auglýsing frá skrifara kirkjufélagsins. 160 























































Múnaðarrit til stuðnings JcirJcju og Icristinclúmi íslenclinga. 
gefið út af Jiinu ev. lút. Jcirlcjufélagi Isl. % VestrJieimi. 


KITSTJÓRI JÓN BJAllNASON. 


17. árg. WINNIPEG, MARZ 1902. nr. i. 


Páskasálmr 

eftir séra Valdemar Briem út af Jóh. n, 32—45. 
(Lag: Öldungar Júda annars dags.) 

1. Viö grafir einatt grátum vér; 
sá grátr furöa nein ei er 

fyrst Jesús grét, er gröf hann sá; 
hví grét hann þá, 
er ráö á lífsins afli á ? 

2. Viö Lazarusar gröf hann grét, 
frá gröf hann taka steininn lét. 

Hinn ungi maðr uppreis þá, 
er í þar lá; 

hann drottinn reisti dauða frá. 

3. Við sjálfs hans gröf og grátiö var, 
þar grátnar stóöu konurnar; 

en lyft var steini legstaö frá, 
sjálft lífiö þá 

frá dauöa reis í dýrð aö sjá. 

4. Á brjóstum vorum finnst oss farg, 
já, feiknar-þungt og mikiö bjarg. 

En huggumst þó, því hvort mun þá 







2 


ei herra sá 

þeim björgum einnig bylta frá ? 

5. Oss finnst á vetrum frost og snjár 
sé farg, sem undir liggi nár. 

En blessuö sumar-sólin há 

oss send er þá 

og bjargi þessu byltir frá. 

6. Oft þíöir döggin þela’ í jörö, 
en þó er gröf svo köld og hörð, 
að vor ei tár fá unnið á 

þeim ís og snjá; 

en drottins tára-dögg það má. 

7. Hann oft lét blindra augu sjá, 
hvort eigi mun hann geta þá 
af þerrað tár af þeirri brá, 
sem þau eru’ á, 

sú lífsins sólin hrein og há? 


Loftið þrungið af kærleika. 

Föstu-hugleiSing eftir séra N. SteiNgrím Þorláksson. 

Gott er að vera í góðu lofti. Það er svo hressandi. Og 
sá, sem vesall er, getr orðið heilbrigðr þar. Þetta vitum 
vér öll. 

En hvaða loft er betra, meir hressandi og lífgandi bæði 
fyrir sál og líkama, en þar, sem kærleikrinn er? Vér finnum 
öll til þess, hvað blessað loft það er. Og öll þráum vér að 
vera í því og anda því að oss. 

Vér erum oft að flytja oss til þess að komast í betra og 
hollara loftslag. En ef vér gætum flutt oss inn í kærleiks loft! 
Átt þar svo heima. Andað því að oss. Fengið kærleikann 
svo inn í blóðið og hjartað. Ó, hvað líf vort myndi grœða 
á því! 

Um þetta efast naumast neinn. Því þrátt fyrir allar efa- 



3 


semdir og vantrú er ekki líklegt, aö nokkur efi þa 5 eöa van- 
treysti því, a 5 þa 5 sé heill og hamingja fyrir menn að búa 
þar sem kærleikrinn er. Eins og geislar mœtast í brenni- 
punkti sínum, eins koma tilfinningar manna yfir höfuö saman 
í því, a 5 mannkyniö all.t ætti a 5 flytja inn í loft, þar sem kær- 
leikrinn er, ef það ætti kost á því. 

,,Já, ef eg ætti kost á því, þá flytti eg mig“ — stynr 
mannkyniö. Þaö þyrstir eftir kærleika og andvarpar af þrá. 
Og hjá oss öllum verðum vér vör viö þennan mannkyns- 
þorsta. 

En nú eiga allir kost á að flytja sig inn í loft þrungið af 
kærleika og eiga þar heima og aldrei að þurfa aö flytja sig úr 
því. Og þó lítr ekki út fyrir, að neinn innflutningsstraumr sé 
þangað. Einstöku menn flytja sig og hafa aðra með sér. En 
margir vilja hvergi fara. Alíta það heimsku að vera að flytja 
sig þangað. — Undarlegt! 

Hjá Jesú Kristi er loftið þrungið af kærleika. Allsstaðar 
verðum vér vör við það, en hvergi þó eins og í píslarsögu 
hans, þar sem píslar- og fórnarkærleikr hans birtist í sinni 
dýrðlegustu mynd. Þrátt fyrir loftstraumana köldu og ó- 
hreinu, sem blása hér á hann eins og úr öllum áttum, er kær- 
leiksloftið um hann þó hið sama, tært og hlýtt, læknandi og 
lífgandi. 

Þeir, sem í anda og sannleika flytja sig inn f þetta loft, 
dvelja þar ekki að eins stund og stund með huga sinn, heldr 
setjast þar að og eiga þar heima að öllu leyti. Þeirverða fyrir 
áhrifum loftsins. Þeir reyna, hve gott er að búa þar og 
eiga þar heima. 

En hvað það er sorglegt, að allir skuli ekki flytja sig 
þangað! Að nokkur skuli álíta það andlega búhyggni af sér, 
vott um að hann hafi meira vit og gleggri sjón en sumir, ef 
hann vill ekki flytja! Er það ekki undarlegt ? 

Jú, þeim mun undarlegra sem kærleiki Jesú í raun og 
veru er ómótstœðilegr; því það getr þó ekki dulizt neinum, 
hvað það kostaði hann að elska oss mennina. Ó, hvað það 
kostaði hann! og hvað hann varð að leggja í sölurnar! En 
hvergi verðum vér þó vör við, að honum hafl fundizt hann 



4 


þurfa aö leggja of mikiö í sölurnar fyrir oss, kærleikr sinn 
krefjast of mikils af sér, veröið vera of hátt, sem hann varð 
af hendi að inna oss til lausnar. Aldrei ofbýðr honum neinn 
kostnaðr, nein fórn af hálfu sinni, sem verða mætti oss til 
hjálpar, vegna þess að hann elskar oss. Honum ofbýðr að 
eins eitt — að nokkur brœðra sinna glatist, sem hann fórnar 
sér fyrir. 

Enginn hefir því elskað eins og Jesús. Enginn sýnt það 
eins og hann. Enginn látið loftið um sig verða eins þrungið 
af kærleika og hann. Hér er kærleikrinn á œðsta stigi. Hér 
birtist hann í allri sinni dýrð. 

En hér kemr líka syndin fram Ijósast og Ijótast. Hér 
gagnvart kærleikanum, í Ijósi kærleikans, þegar hann skín 
sem allra skærast. Syndin er ljótust og sést bezt sem synd 
gegn honum, sem elskar — sem synd gegn Jesú Kristi, gegn 
dýrðlegustu og dásamlegustu kærleiksopinberan guðs. 

Vantrúin er engin synd, segja sumir. Hún er upplýsing, 
framför, vit, segja þeir. Er hún þetta, þegar vér lítum á 
hana í gegn um kærleika Jesú Krists? Eða er ekki óvirðing á 
elsku þeirri, sem Jesús elskar oss með, synd? Er ekki 
óvirðing á píslarkærleika hans synd? Óvirðing á fórninni, 
sem hann bar fram, á öllu því, sem það kostaði hann að fá 
frelsað oss mennina, syud? Hann leggr sjálfan sig í sölurn- 
ar, fórnar sjálfum sér, kostar öllu til, sem unnt er að kosta, 
fyrir oss, af því hann elskar oss, Og svo ætti það ekki að 
vera nein synd að óvirða þennan kærleika, með orðum og 
háttalagi lýsa yfir því, að þetta allt sé einskis virði ! —• Guð 
hjálpi öllum, sem hugsa þannig. 

Ef vér viljurn læra að þekkja oss sjálf, skoðum oss þá hið 
ytra og innra í ljósi kærleika Jesú Ivrists. •—Hvað á hann 
skilið? Til hvers hefir hann unnið af oss? Spyrjum oss sjálf 
og sjáum svo, hvað hann hefir fengið hjá oss. 

Ef vér viljum læknast og lifa, ílytjum oss þá—ekki að 
nokkru ieyti, heldr að öllu leyti — inn í kærleiksloftið hjá 
honum. Vér eigum öll kost á því. Og innst í hjarta voru 
þráum vér öll að eiga heima þar sem loftið er hollt og gott. 

0 , að vér íslendingar vildum flytja þangað allir! 



Seytjándi passíusálmrinn 

og texti sá, sem þar er lagt út af. 


Frásagan um afdrif Júdasar frá Karíot, hins svikula læri- 
sveins, er aukaþáttr í píslarsögu frelsarans, henni aö sjálfsögöu 
tilheyrandi, en þó í rauninni utan við hana. Matteus kemr 
meö þann auka-harmsöguþátt í 27. kapítula guðspjalls síns 
öndverðum, 3.'—10. v. Guðspjallamaörinn skýtr þeim þætti 
inn í píslarsöguna undir eins á eftir að hann hefir með fám 
orðum skýrt frá dauöadóminum, sem ráðið mikla gyðinglega 
kvað upp yfir Jesú á fundi sínum snemma morguns á föstu- 
daginn langa, og því að þeir hafi farið með hann sem band- 
ingja til Pílatusar, rómverska landstjórans. Gæti eftir þvf 
virzt, að hið hryllilega örvæntingar-tiltœki Júdasar hafi þá ein- 
mitt komið fyrir. En þó er hitt allt eins líklegt, þegar vand- 
lega er að gætt, að það hafi ekki verið fyrr en nokkru síðar 
um morguninn, þá er Pílatus loks hafði látið Gyðinga-höfð- 
ingjana kúga sig til að staðfesta dauðadóm þeirra yfir Jesú og 
boðið, að hann skyldi leiddr út til krossfestingar. Þessi síðar- 
nefndi skilningr er í sjálfu sér öllu sennilegri en hinn, enda 
má hœglega samríma hann við sögu guðspjallamannsins, þótt 
þættinum um atburð þennan sé skotið inn í aðal-harmsöguna 
þar sem hann stendr. Hallgrímr Pétrsson hefir nú orkt heil- 
an sálrn út af afdrifum Júdasar, sextánda passíusálminn: 
,,Júdas í girndar-gráði“, alls 15 vers. Það er mjög lærdóms- 
ríkr og dýrmætr sálmr, og myndi flestum finnast, að með því, 
sem þar er tekið fram, sé trúarmáls-efni það, er felst í þeim 
sérstaka, stór-hryggilega aukaþætti píslarsögunnar, algjörlega 
tœmt. En augsýnilega hefir skáldið góða ekki verið þeirrar 
skoðunar. Hann minnist í 16. sálminum að eins lauslega á 
það, hvað gjört hafi verið við þá þrjátíu silfrpeninga, launin 
fyrir ódáðaverkið, sem Júdas í örvæntingarœði fleygði í œðstu 
prestana áðr en hann deyddi sjálfan sig. Þeir vörðu því fé til 
þess að kaupa fyrir lóðarblett •— leirkerasmiðsakrinn, sem 
nota mætti fyrir grafreit handa útlendum mönnum, er dœi í 
Jerúsalem. Þetta atvik gæti virzt einskisvirði í trúarlegu til- 
liti, og því ástœðulaust fyrir sálmaskáldið að gjöra annað við 



6 


það en drepa allra snöggvast á það í sambandi viö hitt 
hryggöarsögu-málið eins og hann gjörir í 16. sálminum. En 
Hallgrímr Pétrsson lcit ekki svo á það mál. Hann sá, að 
þetta um grafreitskaupin fyrir þrjátíu silfrpeninga var í augum 
guðspjallamannsins afar mikilsvert atriði í trúarlegu tilliti; og 
af því hann var þess fulltrúa, að þetta eins og allt annað í 
ritningunni væri fœrt í letr samkvæmt leiðslu og innblæstri 
heilags anda, þá hlaut hann að taka það ítarlega til greina. 
Hann yrkir út af því einn heilan langan sálm — seytjánda 
passíusálminn: ,,Svo sem fyrr sagt var frá“. Og leiðir hann 
þar fram víðtœkara trúarefni og kristindóms-evangelíum en í 
nokkrum hinna passíusálmanna. 

Sá passíusálmr er í raun og veru heilt guðspjall, gjörvallt 
meginmál hins kristilega trúarlærdóms. Óhugsanlegt er, að 
nokkur maðr með nýju skoðaninni á biblíunni, sem sumir 
menn eru nú af svo miklu kappi að reyna að koma inn í ís- 
lenzkan kirkjulýð, hefði getað orkt annað eins sálmaverk eins 
og passíusálmana; en allra sízt seytjánda passíusálminn. 
Textinn, sem sá sálmr er orktr út af, gæti ekki komið til 
greina sem evangelíum fyrir neinum manni með nýju skoðan- 
inni. Það er eins og Hallgrímr Pétrsson hafi, þá er hnnn var 
búinn að yrkja 16. passíusálminn, allt í einu undir leiðslu guðs 
anda dottið ofan á nýja gullnámu í útjaðri texta þess, er hann 
áðr var við að eiga og virtist þegar hafa tœmt. Fyrst ofr 
lítil gullæð, sem hann eins og af hending kemr auga á. Þar 
nemr hann svo staðar og tekr til að grafa f jörðina. Og niðr- 
staðan verðr, að hann finnr þar stórkostlega námu, sem hefir 
inni að halda óþrotlega nœgt hins skírasta gulls. Hann finnr 
miklu meira í þeim útjaðri textans en hann hafði áðr fundið í 
meginmáli textans. Hann finnr þar allan kristindóminn. Og 
sá fundr sýnir öllum skýrt, hvað Hallgrímr Pétrsson var bæði 
sem skáld og kristilegr kennimaðr. 

Þá er Matteus guðspjallamaðr hefir skýrt frá ráðsályktan 
œðstu prestanna um það, að keyptr skyldi lóðarblettrinn — 
leirkerasmiðsakrinn—útlendum mönnum til greftrunar, þá far- 
ast honum þannig orð:*) „Rættist þá það, sem talað er fyrir 

*) Þetta er nákvæmari útlegging en sú í nýja testamentinu íslenzka, sem er 
í almennings höndum. 



7 


Jeremías spámann, segjanda: Og þeir tóku þá þrjátíu silfr- 
peninga, ver 5 hins virta, sem þeir virtu af hálfu ísraelssona, 
og þeir gáfu þá fyrir akr leirkerasmiösins eins og drottinn 
bauö mér. “ En nú finnast engin slik orð í spádómsbók Jere- 
míasar. Nokkrir staðir að vísu í þeirri bók, sem koma meö 
boðskap þessu efni skyldan, en ekkert nærri því eins. A þá 
staði skal nú bent. 

I upphafi 18. kapítula þeirrar bókar er frá því skýrt, að 
orð drottins hafi komið til spámannsins þannig hljóðanda: 
,,Tak þig til og gakk í hús leirkerasmiðsins, og þar mun eg 
kunngjöra þér mín orð. “ Spámaðrinn segist svo hafa gjört 
eins og honum var boðið. Hann hitti leirkerasmiðinn þar 
sem hann var við vinnu sína. Hann sá, að ílátið, sem hann 
var að smíða, reyndist ónýtt. En síðan bjó þó leirsmiðrinn 
til úr því annað ílát, gilt og gott. Þá segir drottinn við lýð- 
inn fyrir munn spámannsins: ,,Myndi eg ekki geta, ísraels- 
menn, farið eins og þessi leirkerasmiðr með yðr? Sjá, eins 
og leir í hendi leirkerasmiðsins—eins eruð þér í minni hendi. “ 
Með þessu eru jarteiknuð hin yfirvofandi örlög Gyðinga-þjóð- 
arinnar: herleiðingin til Babýlonar og endrreisnin, hin þjóð- 
ernislega endrfœðing, upp úr babýlonsku útlegðarvistinni. 
Því Jeremías var uppi einmitt á þeim tíma, er hinn fyrrnefnda 
voða-atburð bar að nendi. — I 19. kapítula sömu bókar segir 
spámaðrinn enn fremr frá því, að hann hafi eftir skipan drott- 
ins gengið til leirkerasmiðsins, keypt af honum brúsa úr leir, 
komið svo fram fyrir fólkið í Jerúsalem og brotið brúsann í 
augsýn þess á einum stað þar utanvert við borgina — í Hinn- 
omsdal eða Tófet, hinum ömurlegu sorpdyngju-stöðvum höf- 
uðstaðarins, er síðar voru nefndar Gehenna — og í drottins 
nafni borið fram þennan boðskap: ,,Eins mun eg þetta fólk 
sundr brjóta og þennan stað, eins og menn sundr brjóta leir- 
ílát, sem ekki verðr aftr gjört heilt. Og í Tófet munu menn 
jarða, því að enginn grafreitr er til að jarða í. “—I þriðja 
lagi er frá því sagt í 32. kap. spádómsbókar Jeremíasar, að 
til spámannsins hafi komið náfrændi hans, Hanamel að nafni, 
og boðið honum til kaups — innlausnarkaups — akr sinn, óðal 
ættar þeirra, í Anatót, smáboe einum örskammt frá Jerúsalem, 



þar sem Jeremías var borinn og barnfœddr. Og því boSi hafi 
Jeremías tekið samkvæmt bending drottins og vegið honum 
út gjaldiS í silfri. 

Þetta eru allir staðirnir í spádómsbók Jeremíasar, sem 
nokkuS eru aS efni eSa orSalagi skyldir því spádómsmáli hjá 
Matteusi guSspjallamanni, sem Hallgrímr Pétrsson hefir fyrir 
yrkisefni í 17. passíusálminum. En í spádómsbók Sakarías- 
ar, er uppi var ekki fullum hundraS árum síSar en Jeremías, 
á endrreisnartíSinni eftir babýlonsku útlegSina, koma í 11. 
kapítula fyrir orS nokkur, sem miklu meii 'íkjast orSunum hjá 
guSspjallamanninum. Sakarías kemr þar fram fyrir landa 
sína til þess búinn aS leggja niSr hirSisembætti sitt, hætta viS 
spámannsstarfiS, og segir viS fólkiS, sem hann í drottms nafni 
hafSi unniS fyrir: ,,Ef ySr þóknast, þá greiSiS mér kaup 
mitt; en ef ekki, þá látiS það vera. “ Þeir vógu honum þá út 
þrjátíu sikla silfrs í kaupiS. Svo lítils virSi var þeim verk 
spámannsins eSa þaS, sem drottinn sjálfr fyrir þann þjón sinn 
hafSi í liSinni tíS gjört þeim til blessunar. Svo háSulega lágt 
verS lögSu þeir á guS eins og hann hafSi opinberaS sig í spá- 
manninum. Þá segir Sakarías, aS drottinn hafi viS hann 
mælt þessum orSum: ,,Kasta þú til leirkerasmiðsins þessu 
merkilega kaupgjaldi, sem þeir 'nafa metið mig verSan. “ 
,,Og“—bœtir Sakarías við — ,,eg tók þá þrjátíu sikla silfrs 
og kastaSi þeim í hús drottins til leirkerasmiSsins. “ 

Þetta, sem nú var síðast til fœrt, líkist mjög spádómsorS- 
um þeim, er Matteus segir að rætzt hafi, þá er ráSherrar GyS- 
inga ályktuSu aS kaupa akr leirkerasmiSsins fyrir þá 30 silfr- 
peninga, sem Júdasi höfSu áSr veriS borgaSir til launa fyrir 
þaS aS svíkja Jesúm. Enda segir Hallgrímr í passíusálmin- 
um, sem nú er um aS rœða: 

,,Af guSs ásettu ráSi 
um þaS Sakarías spáSi. ‘ ‘ 

En guSspjallamaSrinn vitnar hér til Jeremíasar. Sumir hafa 
getiS þess til, aS þetta væri að eins rangminni hjá Matteusi. 
Önnur getgátan er þó sennilegri, að upphaflega hafi enginn 
spámaSr verið nafngreindr á þessum staS í sögu guSspjalla- 
mannsins, en nafninu hafi seinna veriS bcett við af einhverj- 



9 


um öSrum, sem eítirrit tók af guöspjallinu, út á spázíunni til 
skýringar, og síSan hafi þaö komizt inn í textann. En hvor- 
ug getgátan er nauðsynleg. Matteus guSspjallamaör getr vel 
hafa litið svo á, að spádómrinn hjá Sakaríasi sé svo að kalla 
fœddr út af hinu verklega líkingarmáli í spádómsbók Jeremí- 
asar, sem hér á undan hefir verið bent á og að nokkru leyti 
útskýrt. Þetta verSr enn sennilegra, þegar menn hafa að því 
gætt, að víöa annarsstaðar í bók Sakaríasar er borinn fram 
drottinlegr boöskapr, sem bæði að efni og orðalagi augsýni- 
lega á rót sína að rekja til ýmislegs spádómsmáls í bók Jere- 
míasar. Og svo er enn fremr aS því aS gæta, að spádómr- 
inn, sem Matteus kemr meS og segir að rætzt hafi, þá er 
ályktað var að kaupa leirkerasmiðsakrinn fyrir blóðpeningana, 
stendr engan veginn orSréttr í bók Sakaríasar. 

FjórSa vers hins umrœdda passíusálms hljóSar svo: 

,, Líkist leirkerasmiS 
líknsamr drottinn viS, 
sem Esajas fyrr sagði, 
sjálfr það rétt út lagSi. “ 

Hér er sálmaskáldið að hugsa um þessi orð í spádómsbók 
Esajasar (64, 7); ,,En nú, drottinn, þú ert vor faSir; vér er- 
um leirinn; þú ert sá, sem myndaðir oss; allir erum vér þín 
handaverk. “ En aö því er kemr til útleggingarinnar á þess- 
um orðum í 5. v. sálmsins, þá vakir þar fyrir skáldinu það, er 
stendr í 9. kap. Rómverjabréfsins (9, 20—23): ,,Mun leir- 
kerið segja við þann, er bjó það til: Hví bjóstu mig svona 
til? ESa á ekki leirsmiðrinn ráS á leirnum, svo hann megi 
gjöra úr sama deigi annaS kerið til sœmdar, en hitt til van- 
sœmdar?“ o.s.frv. 

Þetta er inngangr til meginmálsins í passíusálminum, sem 
byrjar með sjötta versinu. Þá birtist gulliö, sem hann sjálfr 
beinlínis grefr upp úr námu textans. 

,,Drottinn einn akr á, 
er honum falr sá; 
minnstu, hann miskunn heitir, 
mœddurn lýð huggun veitir. “ 

Leirkerasmiðsakrinn lætr skáldiS tákna miskunn guSs eSa 



10 


kærleik hans syndurunum bágstöddum til handa. Jesús kaup- 
ir akrinn fyrir oss, ekki meö peningagjaldi, heldr með heilögu 
blóði sínu, — fyrir oss, sem syndarinnar vegna vorum eins og 
útlendingar, útlagar, er hvergi eiga heirna. I akri miskunnar- 
innar getum vér nú átt heima og notið hvíldar — sökum frið- 
þægingarpísla frelsarans. Lífs og liðnum er oss þar borgið. 
Þetta fagnaðarmál útskýrir Hallgrímr margvíslega og meist- 
aralega allt út að 18. versi sálmsins. En þá fer hann að 
gjöra grein fyrir því, hvað frá mannsins hálfu útheimtist til 
þess, að hann fái notið þessarar miklu blessunar. 

,,En þú skalt að því gá: 
akrsins greftran þá 
engir utan þeir fengu, 
í Jerúsalem (sem) gengu. “ 

Menn verða að koma inn í kristnina-—-Jerúsalem táknar 
kristna kirkju — og dvelja þar í trúnni á Jesúm, hafa látið 
skírast og vera daglega iðrandi. Allir slíkir geta ókvíðnir ver- 
ið í lífi og dauða. ■—Frá 22. versi verðr sálmrinn að bœn, 
þakkandi, lofsyngjandi og biðjandi bœn til frelsarans. Og 
þar verðr aðal-orð textans — akrinn — í huga skáldsins að 
einskonar ginisteini, sem í sólarbirtunni framleiðir margvísleg 
geislabrot fyrir auga áhorfandans eftir því, hver flötr steinsins 
snýr að honum: 

,,Þú gafst mér akrinn þinn, 
þér gef eg aftr minn; 
ást þína á eg ríka, 
eigðu mitt hjartað líka. “ 

Mannshjartað er líka akr. Sá akr skal drottni gefinn. I 
næsta versi þar á eftir er rninnzt á akr kristninnar, og þess 
beðið, að ávöxtr lífsstarfsins lendi þar, með öðrurn orðum: 
komi kristinni kirkju að gagni. Og loks lætr skáldið akrinn 
tákna vígðan grafreit guðs barna — kirkjugarðinn. Hann 
beiðist þess af drottni, þótt auðvitað sé það ekkert sáluhjálp- 
aratriði, að hann framliðinn fái að hvíla í helgum reit. Þessi 
sama ósk Hallgríms Pétrssonar kemr víðar fram í trúarljóðum 
hans. Hann þráir það auðheyrt mjög sterklega, að honum 
verði í öllum skilningi veitt kristileg útför. *) Og flestum trú- 

*) Einkum í bœnarljóðunum ,,Um kristilega burtför" (,,Enn ber eg andar 
kvein") 24., 31.—35. v. Athuga enn fremr 49. passíusálminn (14.—22. v.). 



uöum íslendingum þykir aö líkindum enn vænna um hann 
fyrir þá ósk hans. 

27. (seinasta) versiö í 17. passíusálminum ætti að vera 
öllum ógleymanlegt — þessi bœn, sem fram er borin með upp- 
risuboðskap Páls postula í 15. kap. fyrra bréfsins til Kor- 
inþumanna í huganum: 

,,Hveitikorn þekktu þitt, 
þá upprís holdið mitt; 
í byndinu barna þinna 
blessun láttu mig finna. “ 


1. Svo*) sem fyrr sagt var frá, 
silfrpeninga þá, 

hverjir loks júdas hrelldu, 
höfuöprestarnir seldu. 

2. Og keyptu einn til sanns 
akr pottmakarans; 

þar má fullt frelsi hafa 
framandi menn að grafa. 

3. Þar finnst ein þýðing fín, 
þess gættu, sála mín; 

af guðs ásettu ráði 
um það Sakarías spáði. 

4. Líkist leirkerasmið 
líknsamr drottinn við, 
sem Esajas fyrr sagði, 
sjálfr það rétt út lagði. 

5. Af leir með lífsins kraft 
lét hann mannkynið skapt; 
hrein ker til heiðrs setr, 
hin önnur lægra metr. 

6. Drottinn einn akr á, 
er honum falr sá; 

minnstu, hann miskunn heitir, 
mæddum lýð huggun veitir. 

7. Jesús er einn sá mann, 
sem akrinn keypti þann; 
en hans blóðdropar blíðir 
borgunargjaldið þýðir. 

8. Framandi fólkið það, 

sem fékk ei neinn hvíldarstað, 
erum vér sorgum setnir, 
af syndugu eðli getnir. 

9. Illskunnar eðlið vort 
útlenda hefir gjört 
oss frá eilífri gleði; 

í Adams falli það skeði. 


10. Sálin í útlegð er 

æ meðan dvelst hún hér 
í holdsins hreysi naumu, 
haldin fangelsi aumu. 

11. Dauðinn með dapri sút 
dregr um síðir út 

hana, þá hreysið brotnar, 
holdið í jörðu rotnar. 

12. Eins og út kastað hræ 
(ef eg rétt skynjað fæ) 
hjálparlaus sál mín heita, 
hvíldar ei kann sér leita. 

13. Hættu og hörmung þá 
herrann minn Jesús sá, 
önd vora’ af ást og mildi 
úr útlegð kaupa vildi. 

14. Faðirinn falt það lét, 
friðarstað sálum hét, 

ef sonrinn gjald það greiddi, 
sem guðs réttlætið beiddi. 

15. Opnaði sjóðinn sinn 
sonr guðs, Jesús minn, 
húðstrýktr, kvalinn, krýndr, 
á krossi til dauða píndr. 

16. Blóðdropar dundu þar, 
dýrasta gjald það var; 
keyptan akr því eigum, 
óhræddir deyja megum. 

17. Hér þegar verðr hold 
hulið í jarðarmold, 
sálin hryggðarlaust hvílir; 
henni guðs miskunn skýlir. 

18. En þú skalt að því gá: 
akrsins greftrun þá 
engir utan þeir fengu, 
í Jerúsalem gengu. 


Allr 17. passíusálinrinn cr hér prentaðr til samanburðar við ritgjörðina næst á undan. 



12 


ig. Kristnin guðs hér um heim 
heitir Jerúsalem; 
í hana’ inn komast hlýtr 
hver sem miskunnar nýtr. 

20. í henni’ hver einn sá er, 
á Jesúm trúir hér, 
skírðr og alla vega 
iðrun gjörir daglega. 

21. Okvíðinn er eg nú, 
af því eg hefi þá trú, 
miskunn guðs sálu mína 
mun taka’ í vöktun sína. 

22. Hvernig sem holdið fer, 
hér þegar lífið þver, 

Jesú, í umsjón þinni 
óhætt er sálu minni. 

27. Hveitkorn þekktu þitt, 
þá upp rís holdið mitt; 


23. Eg lofa, lausnarinn, þig, 
sem leystir úr útlegð mig; 
hvíld næ eg náðar spakri 
nú í miskunnar akri. 

24. Þú gafst mér akrinn þinn, 
þér gef eg aftr minn; 

ást þína á eg ríka, 
eigðu mitt hjartað líka. 

25. Eg gef og allan þér, 
æ meðan tóri’ eg hér, 
ávöxtinn iðju minnar 

í akri kristninnar þinnar. 

26. Eins bið eg aumr þræll, 
að unnir þú, Jesú sæll, 
liðnum líkama mínum 
legstað í akri þínum. 

I í byndini barna þinna 
I blessun láttu mig finna.—Amen. 


Prestaskortrinn. 

Eftir séra Björn B. JóNssoN. 

Einu sinni sem oftar safnaðist mesti fjöldi fólks til Jesú. 
Hann komst við í hjarta sínu, þegar hann sá, hvernig ástatt 
var fyrir því: ,,Það var hirðingarlaust sem sú hjörð, er eng- 
an hirði hefir. “ 

Ástand vort, Islendinganna margdreifðu hér í Vestrheimi, 
hefir löngum verið líkt þessu ástandi fólksins á Gyðingalandi. 
Um stóra hópa fólks vors hefir ávallt mátt segja: ,,Þeir eru 
sem hjörð, er engan hirði hefir. “ 

Hvernig stendr á því, að slíkt ástand skuli geta átt sér 
stað nú á þessari miklu kristniboðs-öld, nú, þegar trúboðið 
kristilega er rekið af meira kajipi í heiminum en nokkru sinni 
áðr, nú, þegar hirðar drottins fara um öll lönd og til afskekkt- 
ustu og aumustu þjóðflokka? Hefir guð gleymt oss? Eða 
er sökin hjá mönnunum, sem trúað hefir verið fyrir íslenzkum 
kristindómi ? 

Eg hefi lesið sögu hinna annarra þjóðflokka lúterskrar 
trúar, sem til þessa lands hafa flutt löngu á undan oss íslend- 
ingum; og eg sé af sögu þeirra, að móðurkirkjan heima, 
hvort heldr í Þýzkalandi eða skandinavisku löndunum, hefir 



13 


látiö hiröa sína fylgja hjörðinni yfir hafiö og skoöað nýbyggj- 
ana í Vestrheimi sín andleg börn, og annazt þá í kirkjulegu 
tilliti meðan á þurfti að halda. 

En hvað hefir móðir vor, kirkjan á íslandi, gjört til að 
annast oss, börnin sín burtfluttu ? Ekkert. Vér sendum 
kveinstafi vora yfir hafiö eins og þeir í Masedóníu forðum og 
sögðum: ,,Komið yfir um til að hjálpa oss. “ Ekkert svar 
að heiman. Vér sendum vorn bezta mann, forseta félags 
vors, til ættjarðarinnar að sœkja oss andlega hirða. Þeir 
kölluðu hann ,,útflutninga-agent“ og ,,óvin íslands“, og 
hann kom til vor aftr svo búinn. 

Þegar neyð vor var stœrst, var hjálp móðurkirkjunnar 
á íslandi fjærst ! 

Trúbrœðr vorir hér í landi hafa aftr á móti allt viljað 
gjöra, sem þeir gátu, til að hjálpa oss í vandræðum vorum, 
einkum sú deild lútersku kirkjunnar, er mest hefir borið oss 
fyrir brjóstinu, General Council. Frá því fyrst, er hinn göfugi 
mannvinr og Krists vottr, dr. W. A. Passavant, kynntist oss 
og fram á þennan dag, hafa brœðr vorir í Gen. Council gjört 
oss margt gott, tekið að sér prestsefni vor og menntað þau 
fyrir oss, og verið fúsir að hjálpa oss enn þá meir, hefðum vér 
viljað. En oss hefir að sumu leyti farizt ódrengilega við þá í 
staðinn; vér höfurn stundum misskilið þá og tortryggt og á- 
vallt neitað að ganga í bandalag með þeim. 

Nú er bráðum liðinn heill mannsaldr frá því vér fyrst 
fórum að flytja til þessa lands. Og nú er líka svo komið, að 
þegar vér horfum til baka yfir kirkjusögu vora og andlega bar- 
áttu, þá er oss sumum næst að ætla, að eftir allt hafi það 
verið guðleg forsjón, sem því réð, að vér ekki fengum fleiri 
kirkjulega hirða eða meiri ,,hjálp“ frá íslandi. 

En nú, þegar harðasta stríðið er um garð gengið, fara að 
heyrast raddir heiman að í þá átt, að prestar þar ætti nú a® 
fara vestr til vor oss til hjálpar. 

Eg efast ekki um, að þær raddir koma frá góðum og 
bróðurlegum hjörtum. En eg vil leyfa mér að benda á, að 
tímarnir hafa breytzt, og nú getum vér ekki lengr haft gagn af 
hjálp frá íslandi. 



14 


Fyrst skal eg minna á þaö, aö vér erum ekki lengí 
,,grœnir“ útlendingar hér í landi. Allar helztu byggðir vorar 
hafa tekið upp hérlent snið og vér erum farnir að hugsa, tala 
og starfa eins og innlendir menn. Vér snúum æ meir faðm- 
inurn að þessu nýja fóstrlandi voru og líkjumst í öllum hlut- 
um æ meir samborgurum vorum hér. Vér getum því ekki hér 
eftir haft full not af neinum þeim starfsmanni, sem ekki er 
hérlendr í hugsunarhætti og starfsmáta. Allsstaðar í bœjum 
og víðast hvar í landsbyggðunum þurfa prestar vorir að vera 
vel að sér í tungumáli landsins, enskunni, og í nálægri framtíð 
verðr það hvervetna, að kennimaðr safnaðarins má til að vera 
því vaxinn að prédika jafnt á ensku sem íslenzku. 

Svo er annað, sem þarf að taka til greina. Safnaðarlíf 
vort hér er fríkirkjulegt að fyrirkomulagi. Og í fríkirkjunni í 
Vestrheimi er allt fyrirkomulag og öll starfsaðferð svo ólík 
því, sem er í þjóðkirkjunni á íslandi, að prestar, sem vanizt 
hafa eingöngu fyrirkomulagi þjóðkirkjunnar, gæti engan veg- 
inn orðið að fullkomnu liði í söfnuðum vorum—eins og líka 
að þeir prestar, sem vanir eru fríkirkjulega fyrirkomulaginu 
hér, ekki myndi geta notið sín í þjóðkirkjunni. 

Og svo er enn eitt. Ef dœma má um anda þann, sem 
býr í prestaskóla íslands og ásýnd hans í blaði prestaskóla- 
kennarans, ,,Verði ljós!“,— eins og það blað hefir verið í 
seinni tíð—, þá er mjög vafasamt, að prestlingar frá Reykja- 
víkr prestaskóla geti fengið inngöngu í kirkjufélag vort. Með 
löggjöf frá kirkjuþingi árið 1893 er fyrirskipað, að allir þeir, 
sem um prestsembætti sœki innan kirkjufélags vors, skuli 
vera prófaðir og skuli þeir gjöra grein fyrir sinni kristilegu trú- 
frœði. Nú þarf enginn að láta sér detta í hug, að nokkur 
guðfrœðingr kœmist gegn um það próf og fengi mótmælalaust 
inngöngu í kirkjufélag vort, sem t. a. m. fylgdi stefnu hinnar 
,,hærri kritíkar 11 og vefengdi það guðs orð, sem hann þó á að 
skuldbinda sig til að kenna. 

Já, tímarnir hafa breytzt og margra hjartans hugrenn- 
ingar hafa líka orðið opinberar á síðustu tíð, svo vér erum nú 
farnir að sjá, að vér ekki megurn sœkjast eftir prestum frá 



í5 

íslandi og að vér ekki getum haft fullt gagn af þeim, þó þeir 
komi eftir þetta. 

En hvað á þá að gjöra? Prestaskortrinn hefir aldrei verið 
tilfmnanlegri hjá oss en einmitt nú ; því þótt vér höfum nokkr- 
um fleiri starfsmönnum á að skipa en var framan af, þá eru 
söfnuðirnir og byggðirnar nú tiltölulega miklu fleiri en áðr. 
Ástand fólksins hefir líka breytzt, svo að nú eru margar byggð- 
ir tilbúnar að taka á móti presti, sem fram að seinustu árum 
hafa naumast verið því vaxnar að launa presti. Og fleira og 
fleira fólk þráir prestsþjónustu og biðr kirkjufélagið um presta, 
en vér getum litla sem enga áheyrn veitt því. 

Presta hljótum vér að fá; en hvar eigum vér að finna þá? 

Vér verðum að fá þá í vorum eigin hópi, finna þá í söfn- 
uðunum sjálfum. 

En þá kemr þessi spurning fyrir oss: Hvernig stendr á 
því, að vér ekki höfum fengið miklu fleiri unga menn úr hópi 
vorum til að gjörast prestar? Á síðari árum hafa margir ágætir 
ungir íslendingar menntað sig við hérlenda skóla. Læknum, 
lögfrœðingum og kennurum fjölgar óðum. En svo undr fáir 
af þeim, sem skólaveginn hafa gengið, hafa viljað gjörast 
prestar. Hvernig stendr á því? 

Tvær orsakir eru þegar undir eins sýnilegar á yfirborðinu. 
Önnur er það, að þeir prestar, sem fyrst byrjuðu að vinna 
fyrir landa sína hér, urðu framan af fyrir hrópanda ranglæti. 
Þeir voru níddir og ofsóttir. Hið mikla kristindóms- og 
prestahatr, sem margir íslendingar komu með í sér að heim- 
an frá íslandi og svo mikið bar hér á um tíma, var látið bytna 
á þessum prestum. Þeir voru úthrópaðir í blöðum og móðg- 
aðir á mannfundum. Það varð því augljóst, að hver sá maðr, 
sem gæfi sig við prestskap, yrði aö vera við því búinn að ganga 
út í slíkt stríð og þola slíkan ójöfnuð. Þessar ofsóknir hafa 
nú hætt, en þær höfðu það í för með sér, að ungir menn fæld- 
ust frá prestsstöðunni. 

Hin orsökin, sem sýnileg er á yfirborðinu, er það, að 
prestum er launað verk sitt miklu lakar en öðrum embættis- 
mönnum. Læknar, lögmenn og verzlunarmenn hafa miklu 
meiri laun til jafnaðar en prestarnir. Skiljanlega verðr þá 



16 


oftast ni'ðrstaSan sú, að skólagengnir menn kjósa sér þær lífs- 
stöðurnar, sem betr eru launaðar, einkum þegar þess er þá 
líka gætt, að verk prestsins í íslenzku nýlendunum er afar 
örðugt. Víðast hvar eru margir söfnuöir í prestakalli og þar 
af leiöanda margfalt verk og sífellt ferðalag fyrir prestinn. 
Kjör prestsins eru að sönnu sumsstaðar að batna, einkurn að 
því er launin snertir. En þetta hefir nú svona verið víðast. 
Og ætíð verðr það til að aftra ungurn og efnilegum mönnum 
frá því að verða prestar, ef þeir vita, að prestrinn fær minni 
laun en aðrir embættismenn, minni laun en margir bókhald- 
arar og búðarsveinar, ef þeir sjá, að prestrinn er verr hýstr, 
verr klæddr og verr fœddr en aðrir menn. Vér fáum aldrei 
góða presta nerna vér getum borgað þeim sœmileg laun. Og 
stundum eru þessi litlu laun prestanna greidd með eftirtölum. 
Læknum, lögmönnum og embættismönnum ríkisins er venju- 
lega möglunarlaust borgað fyrir sín verk, en laun prestsins eru 
oft klipin undan nöglum. Auðvitað á þetta sér ekki lengr 
stað í gömlum prestaköllum, en þetta heyrðu og sáu ungir 
menn, og sé nokkuö fráfælanda fyrir röska og sjálfstœða 
menn, þá er það einmitt það að vera álitnir hálfgjörðir ölm- 
usumenn. 

Báðar þessar orsakir eru nú að verða léttvægari. Prest- 
arnir eru nú ekki lengr ofsóttir og kjör þeirra, bæði að því, er 
laun og annað snertir, fara batnandi. Það ætti því að vera 
miklu aðgengilegra hér eftir en að undanförnu að gefa sig við 
prestskap hjá íslendingum. (Niðrl. næst.) 

Hr. G. S. Haller við Cuba-pósthús í Nebraska hefir nýlega sent kirkjufé- 
lagi voru að gjöf $5.00 í missíónarsjóð þess. Enn fremr hefir sami maðr nýgef- 
ið bókasafni kirkjufélagsins: Seventh-Day Adventism Renounced by D. M. 
Canright. Grand Rapids, Mich. 1889. 

Hr. Ólafr S. Þorgeirsson, 644 William Ave., Winnipeg, ei féhirðir .,Sam.‘‘. 

„VERÐI LJÓSl“—hið kirkjulega mánaðarrit þeirra séra Jóns Helgasonar og Haralds Níels- 
sonar í Reykjavík—til sölu í bókaverzlan H. S. Bardals í Winnipeg og kostar 60 cents. 
,EIMREIÐIN“, eitt fjölbreyttasta og skemmtilegasta tímaritið á íslenzku. Ritgjörðir, mynd- 
ir, sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert hefti. Fæst hjá H. S. Bardal, J. S. Bergmann o. fl. 
,,ÍSAFOLD“, lang-mesta blaðið á íslandi, kemr út tvisvar í viku allt árið; kostar í Ameríku 
$1.50. H. S. Bardal, 557 Elgin Ave., Winnipeg, er útsölumaðr.__ 

,,SAMEININGIN“ kemr út mánaðarlega, 12 númer á ári. Sunnudagsskólablaðið „Kenn- 
arinn" fylgir með „Sam.“ í hverjum mánuði. Ritstjóri „Kennarans“ er séra N. Stein- 
grímr Þorláksson, West Selkirk, Man. Árgangsverð beggja blaðanna að eins $1; 
greiðist fyrirfram.— Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, Canada,— 
Útgáfunefnd: Jón Bjarnason, (ritstj.), Friðrik J. Bergmann, Ólafr S. Þorgeirsson, 
Bjö'rn B. Jónsson, N. Steingrímr Þorláksson. 


Prentsmiðja Lögbergs. — Winnipeg. 



